W 


Kora kugirango utaba umukire: 
ntukemere ubwenge bwawe. 
Uzahanze amaso nabi? 
kuko ubutunzi bwose buhindura amababa; 
baguruka nka kagoma ijya mu kirere. 


Imigani 23: 4-5 


Arababwira ati: Witondere kandi mwirinde kurarikira, 
kuko ubuzima bw'umuntu butagizwe n'ubwinshi bw'ibyo 
atunze. Arababwira umugani, ababwira ati: "Ubutaka 
bw'umukire bwabyaye byinshi: Aratekereza muri we ati:" 
Nkore iki, kuko nta mwanya mfite wo gutanga imbuto 
zanjye? " Na we ati: "Nzabikora: Nzasenya ibigega 
byanjye, nubake binini; kandi niho nzatanga imbuto 
zanjye zose n'ibicuruzwa byanjye. Nzabwira roho yanjye 
nti: Ubugingo, ufite ibintu byinshi wabitswe imyaka 
myinshi; humura, urye, unywe, kandi wishime. Ariko 
Imana iramubwira iti: wa gicucu we, iri joro ubugingo 
bwawe buzagusaba: ubwo ibyo uzaba ari nde, ibyo 
watanze? Niko nawe wishyiriyeho ubutunzi, kandi ntabe 
umukire ku Mana. LUKA 12: 15-21 


... Bana, mbega ukuntu bigoye kubizera ubutunzi kwinjira 
mubwami bw'Imana! MARK 10:24 


Kuberiki umuntu yunguka iki, niyunguka isi yose, 
akabura ubugingo bwe? Cyangwa umuntu azatanga iki 
kugirango agurane ubugingo bwe? MARK 8: 36-37 


Ukunda ifeza ntazahazwa n'ifeza; eka kandi ukunda 
ubwinshi no kwiyongera: ibi nabyo ni ubusa. 
UMWANZURO 5:10 


Shira urukundo rwawe ku bintu biri hejuru, aho gushira 
ku isi. ABAKOLOSIYA 3: 2 


Ariko kubaha Imana kunyurwa ninyungu nini. Kuberako 
ntacyo twazanye kuriyi si, kandi byanze bikunze ntacyo 
dushobora gukora. Kandi kugira ibiryo n'imyambaro reka 
tubihaze. 1 TIMOTHY 6: 6-8 


Ntukiringire gukandamizwa, kandi ntukabe impfabusa 
mu bujura: niba ubutunzi bwiyongereye, ntukabishyire 
umutima wawe. ZABURI 62:10 


Uwibye ntuzongere kwiba: ahubwo akore, akore 
n'amaboko ye ikintu cyiza, kugira ngo amuhe umukeneye. 
Abefeso 4:28 


Kugurisha ko ufite, kandi utange imfashanyo; mwitange 
imifuka idashaje, ubutunzi bwo mwijuru butananirwa, 
aho nta mujura wegera, cyangwa inyenzi zonona. 
Erega aho ubutunzi bwawe buri, umutima wawe uzaba. 
LUKA 12: 33-34 


Ariko iyo utanze imfashanyo, ntukamenyeshe ikiganza 
cyawe cy'ibumoso icyo ukuboko kwawe kw'iburyo gukora: 
Kugira ngo imfashanyo zawe zibe mu ibanga, kandi 

So ubona mu ibanga we azaguhemba ku mugaragaro. 
MATAYO 6: 3-4 


Hahirwa utekereza abakene, Uhoraho azamurokora mu 
gihe cy'amakuba. ZABURI 41:1 


Kurengera abakene n'impfubyi: korera ubutabera 
abababaye n'abatishoboye. ZABURI 82: 3 


Uwiringira ubutunzi bwe azagwa; ariko abakiranutsi 
bazatera imbere nk'ishami. IMIGANI 11:28 


Hariho umutunzi, nyamara ntacyo afite: hariho uwigira 
umukene, ariko afite ubutunzi bwinshi. IMIGANI 13: 7 


Usuzugura umuturanyi we aracumura, ariko ugirira 
imbabazi abakene, arishima. IMIGANI 14:21 


Ugirira impuhwe abakene aguriza Uhoraho; kandi ibyo 
yatanze azongera kumwishura. IMIGANI 19:17 


Izina ryiza ahubwo ni uguhitamo kuruta ubutunzi 
bukomeye, no gutoneshwa urukundo kuruta ifeza na 
zahabu. IMIGANI 22:1 


Ufite ijisho ryinshi azahirwa; kuko aha umugati we 
abakene. IMIGANI 22:9 


Uha abakene ntazabura, ariko uhisha amaso ye azagira 
umuvumo mwinshi. IMIGANI 28:27 


